


£^11^ 

iP* f 















.* *• * > > ... 




,5 


^ ' • • 






' v’." 


v.j 

•'V- • .■ '.. ..•;. .»/ • ’ 

- .... 

. r. ••* .« • ■ ' '-í * *.• 

v< •• • . k • > . 


rv >r*' 




•; -. 


# , 




*«,«• • ^ •••>•' , ,T_**»-** 

.. •- ' ■•' - 

v>---.;.:: -• •. - • .*-.-;....'"-..J-^->.-- .'-óv- í. ;; 

■ié.--. •:'>. • ' . , .* 


-V-' 

*iL-./ • •• 

• -•v! 


• 1 -:: 

-f^ 

- í' * 


. »* '-V N -í.*. . I 




u 

i' 




* í* 


•^l> 




1 . 

•' > 






«.*. c.-.. 


' V 


. í 


■ 

A>"J. ■ 


> • 




K' 




•- ■ ■•-'--'j i ■-). 








I * 








4 



# 

..I 



» 





I - , •' ' • * •. • • : 



4 





« 









- ^í'. 






I „ »r ,*-. 


.> • 


« 





< . 







» : ^ 


'Jf * 





FAEIN MINNíNGARORÐ 


EPTIR 


SÁLUGA AGEOT G. B. SCHEVÍNG 


S AMINN 


FORNVIN HANS 


FINNI MjíGNÚSSYNL 


Drottlnn vor géfi 
Dau5iim rd, 
binum lilcn cr llfa ! 

SÓl.AnLJÓÐ. 



KAUPxMANNAHÖFN 1838. 

PUENTUÐ A KOSTNAÐ RITIIÖFUNDSINS, . 

iijÁ S. L. Móllku, 



næstlibaa ár var, ab kalla midt í almennum friSbi, 
mjög biltiiigasamt. I vestri heimsins, hvaban raargir 
vænta Norburálfunni frelsisins fullsælu í tímans upp- 
f^'Ilíng, vall {)á upp sii kblda, er varb, um sinn, ab 
iippsprettu margfaldrar vesældar, bæbi þar og htír. 
Jafnvel Islunds verbslunarstbtt hlaut af því meini raik- 
inn haila, enn þarabauki svifti daubinn liana ymsum 
heimar máttar-stólpum , og parámebal, síbast á árinu, 
þeira merkismanni, hvÖrs eg her leyfi mer ab minnast. 
Ber þab helst til þess ab hanii var einn þeirra sem 
lengst hafa vcrib vinir rainir, og á eg því ekki ab vera 
Iiinii síbastí niebal þeirra er unna honura sannmælis. 

Gubraundur vor, fæddur ár 1770, vor sonurBjarna 
Einarssonar , Sýslumanns í Barbastrandar Sýslu, og 
konu hans, Ragnheibar, dóttur Sýsluraanns Davíds 
Schevings. Tólf ára gamall var hann settur til bók- 
^ mentauáms hjá Gísla presti Einarssyni í Selárdal, livabau 
hann, ab fjórum vetrum libnum, veik til Biskups Gcirs 
Vídalíns, og var {lar eitt ár í k^nnslu, enn ab því loknu 
virbtist Biskupinum hanii fullfær vera til háskólans, og 
gaf liann þarum liinn besta vitnísburd. Gubraundur 
. dvaldist saint eptir bab 3 ár, sera skrifari Stiftamt- 
manns Olafs Stephánssonar, í Vibey. Um haustib 179(5 
veik hann frá Islandi til Kaupraannahafnar og varb [)ar 
borgari háskólaiis. Vib fyrsta lærdómspróf hans (exa- 
vien artiuni) hlaut hann vitnisburb háskólans kcnní- 
fcbra um bcstu framfarir {characterem laudahilem) og 
tók skömmu seinna hib svokallaba annab Examen. 
Síban ibkabi hann lögfrœbi uns liann ura vorib 1809 
aptur vitjabi Islands. f>ar dvaldist hanii árstíraa lijá 
[)áverandi Lögmanni Maginisi Stephcnsen , enn J801 
var hann settur afa sínum Sýslunianni David Schevíng 


4 


til afcstobar í lians einbættisverkum, Sama ár giftist 
Iiann Júngfrú Ilalddru, dúttur liias nafiikenda höffe- 
íiigsmanns, Stúdents Benedicts Bogasonar á StafearfelJi. 
Eptir lát mófeurföfeur síns var hann, þann 6ta Júni 180G 
settur um sinn, til afe veita Barfeastrandar Sýslu for- 
stöfeu og hbldt því staríi til 2íita Júlí 1812, þá hanii 
skilafei því ser af hendi. íllutadegandi Amtraafeur, Ste- 
phán Olafsson Stephensen, bar honura þafe þá skriftlega: 
afe hann ura greint tímabil heffei gjœtt sins Sýslumanns- 
embættis mefe serlegri regluserai, nákvæmiii og stöfe- 
ngri framkvæmd, eins og hann annars heffei lagt mikife 
í söluriiar, af sjálfs síns formegun, til afe stjrkja niarga 
af sýsluniiar iniibúuiu til nytsamlegru fyritækja, og 
Iika JeifebeliU þeiin öferuvísi í því tilliti. 

Arife 1815 keypli Schevíng Flateyar kaupstafe og 
var eg vife þau kaup lians umbofesmafeur her* í IJöfn 
(eins og fyrr í Islandi 1807, þá eg líka, honum til 
handa, keypti lielmiiig Jians þáverandi ábýlisjarfear, 
höfufebdJsins Haga á Barfeaströnd). Ilaiiii stofnafei þá 
kauphöndlun í Flatejj, enn laungu fyrr haffei honura 
sýiist svo afe eins og Islaiids haf, fyri Vestfjörfeum, öld- 
um saman hefur af sfer gefife dsegjanlegann afla, til 
ábata þeim fiskimönnum útlendra þjdfea som hans hafa 
kostgjæfilega leitafe, þá muiidi þafe og bæfei tilhlýfeilegt 
og ráfelcgt afe Isleiidúigar sjálfir ekki færi slíkrar bless- 
iinar á mis uf ofmiklu afeburfealeysi. |)annig keypti 
liann 1806*) til afe koma slikum veifeum á gáng úr 

•) I Xrmanns 4da Árganf^í bls, 88 slcndur: 1807, cnn mcr cr 
^jorkunnugt aS Schevíng sálu^I um sumarlb 1806 haföl 
hclbst knnps a tjcöri sliippu, ofj að ep, hans vogna, pnnn 13da 
Octdhcr sama árs í llcykjaMk horgaðl hlutadcganda helmíng 
vcrðsins meb 1000 Riklsdölum kúrant, scm þá voru i íullu 
giidi. nið sama ár kcyptl sál. Kaupiuaður og Illddarl Olafiir 
’lhorlarius tvÖ þau fyrstu harskip, cr iðkubu fiskívelðar svo á 
Vestfjörðum að þau hclðu þar stöðuga Vutrarlcgii. Kkkl þarf 
þvi hcr ab lýsa hvörsu nytsamlcg þau þrjii fyrltæki urbu 
þclm landshluta á þcím 1807 hyrjuðu stribsárum, cr svo mjög 
liÍndi'iiðu fluininga tíl landslns af nauðsynlcgustu lifsnicdulum. 
þeim, sem þá IKðu þar, mun það cnn í mínni. 


0^ 

o 

UreíbafirM, frá Islands Suburiaiulí, af bóiula og skíp- 
herra Gubinundi In^iraundarsyni, Slúppuskípib Delplihi, 
er raeb þab sókti sjó úr Tálknafirbi. ]>ótt {jctta fyri- 
tæki loksias vanheppnabist svo, ab skipib 1813 algjör- 
lega tapabíst i ofsastorrai, Ibt eigandinn [)ab* óliapp 
ekki fæla sig frá likuni tilraunnra cptirleibís. Besta 
hentugleika fekk Iiaiin hertil þegar hanii var ab Flate^y 
komlnn, og notaH {já líka eptir frerasta raegni. |>áng- 
ab keypti hann, sraárasatnnii , nokkrar íiskijaktir fyrir 
aerna peninga, valdi til {>eirra örugga og ibna íiski- 
menn, gaf [jeiin rikuglegt kaup og viburværi, helt 
skipunum til stöbugra íiskiveiba og vanii [jannig sjáífur 
styrk til kauphöndluninnar viburhalds á afskékktri ey, 
cnn raÖrgum sjómönnum og hyski [jeirra n|egilega for- 
sorguii. Ár 1822 Ibt hann í Flatey byggja 10 lesta 
skonnertu er nefndist Voninn {Haabet) ^ og ætla eg 
hún muni vera hib fyrsta haíTæra skip sem byggt er, 
í kristni, á VestfjÖrbum. Á {jví saina, af Schevíng 
grundvallaba skipasraibaplátsi \ht hanii síbar byggja abra 
Skonnertu, kallaía tveir bræÖur (de tveride BrÖdre)^ 
og reyndust bæbi þau skip ab vera vel bygb og ser- 
lega hentug til fískiveiba i Islandsr hafi. 

Flaleyar liöfii var aungvanveginii svo rúragób ab 
svo raörg skip, er nú varb til ab ætla, gjæti legib þar 
óhult uin vetrartiina. Scheving sálugi faim þab [jví til 
rábs er fáhe^rt raun á Islandi, ab stofna þar, í Grýlu- 
vogi, örugga vetrarhöfn, og fullgjörbi þab raikla verk 
einúngis á egin kostnab. I mibjuÁgústi mánabar 1833 
var {jeim starfa lokib og vottabi [já opinbert álit 8ýslu- 
manns Gubbrands Jónssonar og annara skynsarara skob- 
uuarmanna ab tebur Grýluvogur, 9 fóta djúptir, 210 
fóta lángur, væri [jannig varinn fyrir ofvebrum/sjáfar- 
og ísa-gángi, til skípalegu, ab sterkur grjótgarbur væri 
settur yfír alla hans breidd, 270 fóta, — 14 fóta [jykk- 
ur enn 10 fóta hár, víÖa bygbur af svo stórum stcinum 
ab einiíngis 5 slíkir útheiratubust til tebrar Iiæbar, Kúin 


tí 


[>essara blaía leyíii* iiier ekki frckari lýsíiig [>essa á Is- 
laiuli fásjena verks, er margir muiulii ætla fonimöim- 
um vors moburlaiuls, ef þeir ei bctur vissii. 

^ I undaiifariiin ár heíir Flatey raátt nefnast skáii 
Isleiulskra sjomanna til hafferba og fiskiveifca á haffær- 
uni skipum. Ari& 1835 höfhi {ui&an vikib til Snœfells- 
sýslu [jar mentabir 4 íiskijakta formcnn, 7 stýrimenn 
og 3 hákallafángarar — enn alls voru þar þá 24 skips- 
meim eptir. Saltfisksverkuninn í ihhrl höfn var og svo 
forbetrub af hennar her umgreinda eiganda, ab sá salt- 
fiskur, cr þabnii kom, varfe libr i KaupmannahÖfn nafn- 
frægur og leiigi (ef eigi ennþá) metinn og borgabur 
liærra euii saltfiskur úr fiestuni ö&ruiu íslands höndl- 
unarplátsui^. 

J>essi Kaupmanns Sclievings staki dugnabur varb 
kouiingi vorum kunnur, og veitti hann því allranábugast 
þeim fyrrnefnda 1833 Agcnts heibur og nafnbót* 

Aldregi heimsókti eg Schevíng á hcimili hans vestra 
og þekkti því ekki sjálfur nákvœmlega hans dagfar {>ar. 
A lingdómsárum mínum, og lika sí&ar, kyiintist cg vife 
hann, bæfei á Islíiiids Sufeurlandi og her í Kaupnianna- 
höfii. Af cgin reyuslu þekkti eg ávallt glafelyndi hans 
og jafnlyudi, gófegirni og Örlæli, Serlcga lastvar virfet- 
ist mfer hanii œtífe í viferæfeum um afera, jafnvcl {>á, er 
haiin sjálfur ætlafei ser inótdræga vera. Líka hygg eg 
þafe afe siiinislag hans hafi verife fjærlægt hatri og hefiife- 
argirni, enu gjarnt til sátta, cf honura þótti þeirra 
rfettilega leitafe, vife sína mótstöfeumenn. Trúverfeugir 
mcnii, er nákvæmlega þekktu hans heiiuilishagi , hafa 
sagt mer afe liann hafi vcrife húsfólki sínu einn hinn 
besti og iiærgjætiiasti húsfafeir, og jafnafearlega borife 
iiinhyggju fyri velgeingni fyrrverandi trúrra þjónustu- 
manna. Afe hann, á ýmsann hátt, hafi gjÖrt mÖrgum 
Öferum gott á Vcstfjörfeum (inefeal annara þeira er lcit- 
ufeu læknishjálpar hjá konu Iiaiis, sem niörgum , cpíír 


lilátsiiis ásigkomiilagi, var^ naiiitsj’nleg og liappatlrjiig) 
niciiia eg víst vera. 

Vor framlÆni var nia^ur vcl gáfaí^ur og lccrilonis 
frainförum hans er áfcur ab nokkru leiti lýst, cnn síbar 
var hann mjög hncigbur til lestrar nytsamlcgra og frob- 
lcgra böka, cinkura þeirra cr um gubfræbi og heiras- 
spcki höiulla; var hann og sjálfur vel trúrækiun og 
alcit þab skylilu sína ab Icitast vib ab leiba |)á, er hon- 


uin voru náskihlir, ebur í hans braubi, til sanurar 
gubhrœbslu. — Ekki veit eg til ab hanii hafi nokkra 
eginlcga ritgjörb samib, er prcntub se, nema ”Nokkrar 
hugleibíngar um |>ilskipa-veibar á Islandi’ í ársritinu 
”Árraann á Alþíngi, 4da Árgángi (útgefnuni af \>oy- 
gciri Gubmundssyni og Ualáviu Einarssyiii) ; Kaup- 

maiinahöfn 1832.’* 


Schevíngs 30 ára Iijönaband var eitt hib farsæl- 
asla. llaiis gdbfra'ga Ekkjufrú harinar nú lát hans 
mcb enn lifandi G börnum, hvörjmn hann var liinn 
ástúblegasti fabir. Synir {leirra eru Davíb, fæddur 1802, 
Stúdcnt, búandi ab Raubsdal í Barbastrandarsýslu ; 
Bencdict, fæddur 1807, Súknarprestur til llomeyar í 
Danmörk, og Ólafur, fæddur 1810,^Urlakramarasvcinn, 
nú í Kaupmannahöfn. Af dætrunum er ]>úra fœdd 
1810, Ilildur 1818 og Ilerdís 1820. 

Sálugi Agcut Schevíng hafbi lengstann hluta æfi 
sinuar gúba heilsu, er sambaub styrklcik Iians, mebal- 
nianns vaxlarlagi og lengi únglega útliti. Um sumarib 
1837 hlaut Iianu samt nokkub iindarlcga vanheilsu, 
höfubverk og önnur þarraeb fylgjaudi [>ýngsii, cr einnig 
sýndust veikja hans sinniskrafta. Aungvu ab síbur 
s(gldi hann, uin haustib, til Kaupraanuahafnar (hvar 
hann í höndlunar-útröttíugum hafbi dvalib hinn pá 
sibast libna vetui'). A ferbinni og eptír ab hann lier 
var í land kominn , [>ýngdi honum sraárasaman meir 
og raeir af [)ví súttarferli, livörs sanna ebli [uS fyrst 
varb opiubert fyrst í Oktúbermánubi , þegar haim var 


8 


afc Ijúka \ih brefaskriftir Iieim íii Islauds meb Póst- 
skipiiui, |>á liann varb yfirfallinn af einskonar hálfvisn- 
unar-slagi. Ab sönnii frelsabist lif luiis sjúka nm sinn, 
Tib brába iilkomu Læknirsins, Candidati chirurgiæ Jóns 
lljaltalins, sem tók honum blób. Daginn eptir klædd- 
ist hann og virbtist vera mjög í apturbata, sem samt 
var mjög skamvinnur, [>vi tveimur dögiim síbar varb 
hann ab il^'ljast á Fredriks Ilospital. Sonur hans Olafur 
vitjabi hans daglega, enn bróbir þessa presturinn, tókst 
strax er hann frbtti þetta örbuga ferb á Jiendur frá 
heimili sínu, sybst og vestast á Jótlandi, til ab minn- 
ast vib föbitr sinn og vera honum til abstobar í því 
sera ske mátti. þegar presturinn kom hingab gat 
Agentinn sálugi vart heyrt ne talab; •sarat gladdist 
bann þekkjanlega af sjón Iians og atlotura og anuars 
lika, lengst af, af heimsókn annara vina sinna er þar 
vitjubu hans. Sjúkdórainum þýngbi samt meir og meir, 
svo ræunnn loks sýndist horfinn, ábiir cnn lif hans, 
þann 26ta Nóvember, sloknabi eins og Ijós, í einu því 
blibasta andláti er nokkur gbtur ímindab ebur óskab 
ser, Jarbarför hans var heibarlega gjörb þar frá IIospí- 
talinu til Kaupmannahafnar svokallaba Assistenz-kirkju- 
garbs, þann 2 Decembcr, og var ræba haldinn yfir raold- 
iim hans af Ilospitalsprestinum Ilerra Búschmann. 

þannig endabi Agent Gubmundiir Bjarnason Schev- 
íng sitt ibjusama líf, cr vist má segja ab %erib hafi 
íslaudi og raörgum þcss innbyggjurum nytsamlegt.. l>ar 
munu enn lengi merkinn sýna verkinn; þar munu og 
margir sakna hans, enn einkum hans (ab líkinduin) 
cptirlifandi ekkjufrú og þeirra börn, sein ennþá ináskb 
ekki hafa fengib lát hans ab vita ; 

Guð buggi þá scm lirygðlnn slœr, 

livört þcir eru Ijær cður nser! 


I 




•l' 


» , 


\ 

V 

» 

y 


» 4 


• •• ' i 



* . » 

í 


9 


í 

I 

í* 

f 




J ■•7 



r 





i i 












s 













